Taon XXXIX Big. 19 
Oktubre 7, 2008 
wuw.philippinerevolution.net 


ANG Pinapatnubayan ng Marxismo-Leni 
IS? Bayan 
Editoryal 


Rebolusyonaryong 
pakikibaka, tugon sa krisis 


l 


sadlakang resesyon ng pandaigdigang sistemang kapitalista. Unang tinatama- 

an ngayon ng mga dagok ng krisis ang mga manggagawa at iba pang mama- 
mayang Amerikano—laluna ang milyun-milyon at dumaraming walang trabaho at 
baon sa utang. Mas matitindi pang dagok ang idinudulot ng krisis sa mamama- 
yan ng nakararaming naghihirap na bansa sa daigdig. 


pex kahirapan at pagdarahop ng mamamayan ang idinudulot ng kinasa- 


Niyanig nitong nakaraang 
buwan ang sistemang pampinan- 
sya sa US ng pagbagsak ng pina- 
kamalalaking kumpanya sa pi- 
nansya sa bansa. Sinundan ito 

ng pagguho ng marami pang 

malalaking kumpanya sa pinan- 
sya sa Europe at Asia. 

Ang kinalulubugan nga- 
yong krisis ng US ang siya 
nang pinakamatindi sa loob 
ng nakaraang 80 taon. Tina- 
tayang tuluyan itong tutu- 
ngo sa depresyon pagsapit 
ng 2009. Sa paglala ng kasaluku- 
yang krisis sa pinakasentro ng pan- 
daigdigang kapitalismo ay tiyak na 
hihilahin nito ang buong pandaig- 
digang sistemang kapitalista. 

Umaabot na sa trilyong dolyar 

ang iniluluwal ng US at iba pang 
kapitalistang bansa upang isalba 


ang mga nagbabagsakang kumpanya sa 
pinansya at pigilan ang paglala pa ng kri- 
sis. Pero nagbunsod lamang ito ng pani- 
bagong mga pagbagsak ng mga pamilihan 
sa pinansya, lalupa't pinatingkad lamang 
nito ang inabot nang lala ng krisis. 

Habang papalala ang krisis, ibayo 
pang mabibigat na dagok ang idudulot ni- 
to sa ilang bilyong manggagawa at iba 
pang masang anakpawis sa daigdig, lalu- 
na sa nakararaming malakolonyal at mala- 
pyudal na bansa. Mahigpit na nakasalalay 
ang mga ekonomya ng mga ito sa US at 
iba pang pangunahing kapitalistang ban- 
sa. Ipinapapasan sa mga ito ang imperya- 
listang krisis na nagbubunga ng ibayong 
pagkawasak ng mga pwersa sa produk- 
syon, malawakang pang-aapi at kahirapan 
sa mamamayan. 

Bunga ng ibayong kahirapan at pag- 
darahop na idinudulot ng krisis sa US at 
buong pandaigdigang sistemang kapita- 


Papatinding krisis ng 
kapitalismo 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


panina 2 | sa Albay 


Rebolusyonaryong 
klinikang bayan 


43 bahay ng mga Moro, 
sinunog ng militar 


PAHINA 8 PAHINA 13 


lista, natutulak ang nakararaming naghihirap 
na bansa, ang daan-daang milyong manggaga- 
wa at nagdarahop na mamamayan at ang kani- 
lang mga rebolusyonaryong pwersa sa buong 
daigdig na labanan ang paghahari, pang-aapi 
at pagsasamantala sa kanila ng mga imperyalis- 
ta at lokal na mga kasabwat nito at kamtin ang 
kalayaan at pag-unlad. 

Habang lumalala at dumadalas ang krisis ng 
kapitalismo na yumayanig sa mismong mga 
sentro nito at naghahasik ng kapinsalaan sa 
buong mundo, lalong nagiging malinaw sa ma- 
mamayan ng daigdig ang tungkulin nilang wa- 
kasan ang sistemang ito at ipundar ang siste- 
mang magtataguyod sa kanilang interes. 

Sa kasaysayan ng kapitalismo, ang bawat 
pagsadsad nito sa krisis ay lalong nagtutulak sa 
proletaryado at mamamayan na pag-ibayuhin 
ang kanilang laban upang ipagtanggol ang ka- 
nilang interes at kapakanan at isulong ang re- 
bolusyon. 

Napakapaborable ng kasalukuyang sitwas- 
yon para pukawin, organisahin at pakilusin ang 
mga rebolusyonaryong pwersa sa hanay ng pro- 
letaryado at malawak na mamamayan sa buong 
mundo laban sa imperyalismo, mga kasabwat 
nito at lahat ng reaksyon. Kasabay ng pagsusu- 
long ng sosyalistang rebolusyon sa mga kapita- 
listang bayan, sa Pilipinas at iba bang malako- 
lonyal at malapyudal na bansa, dapat pag-iba- 
yuhin ang pagsusulong at paglulubos ng pam- 
bansa-demokratikong rebolusyon na may sosya- 
listang perspektiba. m 


Papatinding krisis 
ng kapitalismo 


ng sumisidhing krisis pampinansya at lumalalim 
A’ resesyon sa US at buong daigdig ay pinakahu- 

li lamang sa mga katulad na krisis na yumanig sa 
sistemang kapitalista sa kasaysayan. Natatangi ang tin- 
di ng kasalukuyang krisis—pinakamalubha na ito mula 
noong Great Depression ng dekada 1930 at tinatayang 
lalala pa pagsapit ng 2009. 

Sunud-sunod ngayong bumabagsak ang malalaking 
bangko at institusyong pampinansya, habang tuluy-tu- 
loy na bumabagal ang produk- 
syon, lumalawak ang disem- 
pleyo, kumikitid ang pamilihan 
at tumitindi ang kahirapan ng 
mga manggagawa at ordina- 
ryong mamamayan. 


Ang monopolyong kapital 
sa pinansya 

Ayon sa akda ni Vladimir 
Lenin na Imperyalismo, Pinaka- 
mataas na Yugto ng Kapitalis- 
mo, “umabot na ang pag-unlad 
ng kapitalismo sa yugto na ka- 
hit ‘namamayani pa ang pro- 
duksyon ng kalakal at nananat- 
ili pa itong batayan 
ng buhay pang- 
ekonomya, sa ka- 
tunaya'y bina- 


NG 
ADNAN 
mua ons ng. Fa? 200 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles 
Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 
wun.philipinerevolution.net 


kami sa pamamagitan ng email sa: 
angbayan@yahoo.com 


Nilalaman 


Editoryal : Rebolusyonaryong pakikibaka, 
sagot sa krisis sa kapitalismo 


Papatinding krisis ng kapitalismo 
Hindi ligtas ang Pilipinas 

Nakalkal na mga kaso ng korapsyon 
Ulat koresponsal 
Rebolusyonaryong klinikang bayan sa Albay 8 


bagbag na ito ng kapitalismong 
pampinansya hanggang sa ang bul- 
to ng mga tubo ay kinakamkam na 
ng mga “henyo ng manipulasyon 
sa pinansya.” 

Sa panahon ng pagkabulok ng 
kapitalismo makaraan itong rumu- 
rok, lumaki nang lumaki ang so- 
brang kapital na hindi na ipinupu- 
hunan sa produksyon. Ang papala- 


Tumatanggap ang Ang Bayan ng | Vl Mante, masayahing rebolusyorao 9 | ki nang papalaking sobrang kapital 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- |. Pananalanta ng pasistang estado ay umiikot na lamang sa mga pami- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang | Pagdukot sa mga aktibista a 
mga mambabasa na magpaabot ng | Mga armadong sagupaan sa Maguindanao 12 | lihang pampinansya. Lumilikha ito 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- | 43 bahay, sinunog ng militar 13 | ng “bula” o ilusyon ng pang-eko- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot | Balita 14 | nomyang pag-unlad na walang ma- 


kabuluhang produksyon. 
Ang di produktibong sobrang 


“Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


kapital ay hinihigop ng mga mono- 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2008 


polyong kapitalista sa pinansya-- 
yaong mga nasa tuktok ng malala- 
king bangko at institusyong pam- 
pinansya na mayroon ding mapag- 
pasyang kontrol sa industriya, agri- 
kultura, komersyo at serbisyo. Na- 
kapagkakamal sila ng napakalala- 
king supertubo nang hindi lumilik- 
ha ng tunay na halaga sa anyo ng 
mga kalakal. Ginagawa nila ito sa 
pamamagitan ng manipulasyon, 
panlilinlang at pandaraya sa pag- 
papautang, pamimili at pagbeben- 
ta ng mga sapi, bono, seguro, san- 
la at iba't iba pang mga instrumen- 
tong pampinansya. 

Nililinlang nila ang publiko at 
minamanipula ang pamilihan sa 
pamamagitan ng insider trading o 
maramihang pagbili at pagbenta 
ng sariling sapi, pagduduktor sa 
kanilang mga libro ng kwenta 
upang palabasing kumikita ng ma- 
laking tubo ang mga ito o pagpa- 
pakalat ng gawa-gawang mga bali- 
ta. Sa ganitong mga paraan, maaa- 
ri nilang itaas o ibagsak ang presyo 
ng mga sapi depende sa kanilang 
interes. 

Noong 2006, ang halaga ng 
mga ari-ariang pampinansya ay 
tatlo't kalahating ulit na mas mala- 
ki sa halaga ng pandaigdigang pro- 
duksyon. Ang halaga ng samutsa- 
ring instrumentong pampinansya 
ay lumaki nang 16 na ulit mula 512 
trilyon noong 1980 tungong 5190 
trilyon noong 2007. Trenta por- 
syento nito ay nasa US. 

Noong 1980, ang mga ari-ari- 
ang pampinansya sa US ay apat na 
beses nang mas malaki sa halaga 
ng produksyon. Lumaki pa ito nang 
siyam na ulit pagsapit ng 2007. 
Noong katapusan ng dekada 1990, 
ang tubo sa pamumuhunang pam- 
pinansya sa US ay umabot na sa 
40% ng kabuuang tubo. Sa kabi- 
lang banda, nag-ambag lamang ito 
ng 5% sa nilikhang empleyo. Sa 
ngayon, umaabot nang 14 na ulit 
ng kabuuang halaga ng produksyon 
ang kabuuang halaga ng umiikot 


Galit na galit ang ordina- 
ryong mga Amerikano dahil pa- 
pasanin nila ang karagdagang 
buwis na wala naman makabulu- 
hang pakinabang para sa kanila. 
Habang nagkakandarapa ang 
milyun-milyong Amerikano sa 
pagkakabaon sa utang, nakatu- 
on ang programa ng gubyer- 
nong Bush sa pagsasalba ng 
mga bilyonaryong upisyal ng 
mga bangko na silang nagsadlak 
sa mamamayan sa krisis. 

Wala hahantungan ang pon- 
dong ito kundi kabiguan. Wa- 
lang anumang probisyon ang 
mga hakbangin para iwasto ang 
operasyon ng mga kapitalista sa 
pinansya na labis-labis na naka- 
pagpayaman sa pamamagitan 


5700 bilyong pansalba 
sa mga kapitalista sa pinansya 


atinding galit ng mamamayan ang inaani ng gubyernong 

Bush matapos nitong pagtibayin ang Troubled Asset Relief 
Program na naglalaan ng $700 bilyon upang isalba ang mga hi- 
ganteng bangko at institusyong pampinansya sa pamamagitan 
ng pagbili sa mga ari-arian nitong di na mabenta. 


ng manipulasyon, panlilinlang 
at pandaraya.Wala rin itong ini- 
hahapag na solusyon sa nagpa- 
patuloy na krisis sa pabahay sa 
US. At lalong walang nagaga- 
wang hakbangin para masupor- 
tahan ang tunay na ekonomya, 
pasiglahin ang produksyon, ka- 
lakalan at empleyo at ibsan ang 
kahirapan ng mamamayan. 
Duda maging ang mga ma- 
mumuhunan na may magagawa 
ang pondong ito para pigilan 
ang lalong paglalim at pagla- 
wak ng resesyon sa US at buong 
mundo. Katunayan, tuluy-tuloy 
na bumabagsak ang mga pamili- 
han ng sapi sa US, Europe at 
Asia kahit matapos itong pagti- 
bayin. m 


na mga papeles sa pautang sa US. 
Nitong nagdaang mga taon, 
ang ilusyon ng paglawak ng ekono- 
mya ng US at iba pang kapitalis- 
tang bansa ay nililikha sa pamama- 
gitan ng ibayong paglalarga at 
pagnenegosyo ng mga pampinan- 
syang instrumento at malakihang 
pamumuhunan ng sobrang kapital 
sa mga pamilihang pampinansya. 
Paulit-ulit na naglalaho ang ilu- 
syong ito. Sa bawat pagkakataon, 
nagdudulot ito ng mas malaking 
pinsala kumpara sa nakaraan. 
Ganito ang nangyari sa US no- 
ong dekada 1980 (matapos ang 
malaking pamumuhunan sa real es- 
tate o pagpapaunlad at pagbeben- 
ta ng mga lupain at gusali), noong 
katapusan ng dekada 1990 (ang ti- 
natawag na internet technology o 
“dot com boom”), noong pumutok 


ang pampinansyang krisis sa Asia 
noong 1997 at noong pumutok ang 
bula ng high tech (o mataas na tek- 
nolohiya) noong 2000-2001. 

Ang kasalukuyang krisis sa pi- 
nansya sa US ay nagsimula sa dam- 
buhalang ispekulasyon at manipu- 
lasyon na lumikha ng “bula sa pa- 
bahay.” 

Itinulak ito ng rehimeng Bush 
sa US sa layong ibangon ang eko- 
nomya ng US na nasa resesyon no- 
ong 2000 sa pamamagitan ng pag- 
eengganyo ng malawakang 
konstruksyon ng mga pabahay. 

Todo-todong niluwagan ang 
mga kundisyon at ibinaba ang inte- 
res sa pautang para sa pabahay sa 
antas na pinakamababa sa buong 
kasaysayan ng US. Sinagpang ito 
ng mga kapitalista sa pinansya na 
nangutang nang lampas-lampas sa 


3 


kanilang kapital at kapasidad na 
magbayad. Naglarga ang mga ito 
ng malawakang konstruksyon ng 
mga bahay at madaliang pagpa- 
pautang para sa pabahay. Ibinen- 
ta sa iba nang ilang ulit ang mga 
papeles ng sanla hanggang sa lu- 
mobo ang halaga nito nang lag- 
pas-lagpas na sa tunay na halaga 
ng mga bahay. 

Noong una, naitulak nito ang 
malawakang konstruksyon sa pa- 
bahay. Subalit pagsapit ng 2005, 
nagsimulang bumagsak ang hala- 
ga ng mga bahay, tumumal na ang 
konstruksyon at dumami nang du- 
mami ang kaso ng mga di maka- 
pagbayad ng sanla. Nitong 2008, 
umabot na sa 4.2 milyon ang nai- 
lit na di mabayarang bahay at ma- 
higit 10 milyon pa ang tiwang- 
wang at di na maibenta. Umabot 
sa mahigit 512 trilyon ang pinan- 
syang nailaan sa “bula ng paba- 
hay”. Dahil ang kalakhan ni- 
to'y hirap o hindi na mabaya- Y 
ran, pumutok ang bula at nagsi- 
bagsakan ang namuhunan di- 
tong malalaking kumpanya sa 
pinansya sa US at iba pang impe- 
iyalistang bansa. 


Krisis ng sobrang 
produksyon 

Ang sobra-sobrang paglaki ng 
pampinansyang kapital na malayo 
na sa tunay na ekonomya ay sa- 
lamin ng patuloy na lumalalang 
krisis ng sobrang produksyon sa 
panahon ng pangingibabaw na ng 
malalaking kapitalista sa pinansya 
sa kabuuan ng ekonomya. Nitong 
nakaraang dalawang dekada, wa- 
lang lumitaw na mga bagong lara- 
ngan ng pamumuhunan at pamili- 
han kung saan maaaring mailagak 
at mapalago ang kapital. Kaya ka- 
lakhan nito ay pinagugulong na 
lamang sa mga instrumentong 
pampinansya. 

Ang kakitiran na ng mga ba- 
gong mapaglalagakan ng sobrang 
kapital sa sariling bansa ay sinisi- 


4 


kap pa ring pangibabawan ng mga 
imperyalista sa pamamagitan ng 
pag-eeksport ng kapital at pagta- 
tambak ng mga sobrang produkto 
sa mga neokolonya. 

Mula noong katapusan ng deka- 
da 1980 ay ipinapataw na ng impe- 
ryalismong US ang patakarang “glo- 
balisasyon” sa layuning mapwersa 
ang iba pang bansa laluna ang mga 
neokolonya na tanggalin ang mga 
proteksyon sa kanilang ekonomya 
at ibayo pang magbukas sa pag- 
pasok ng dayuhang kapital at 
produkto. Nagbigay-daan ito 
sa ibayong pagsasamantala 
sa murang lakas- paggawa, 
pagdambong sa 
likas na yaman 
at pagta- 
tambak 


ng mga sobrang kalakal sa mga ne- 
okolonya. Inudyok din ng mga im- 
peryalistang kapangyarihan ang 
mga digmaan sa hangaring mapa- 
higpit ang kontrol nila sa mga pi- 
nagkukunan ng langis, mapalawak 
ang teritoryo nila sa pamumuhunan 
at pamilihan at mapasikad ang pro- 
duksyong militar. 
Gayunpaman, bigo ang lahat ng 
mga ito para makabuluhang maia- 
hon ang US at ang 
pandaigdigang sis- 
temang kapita- 
lista mu- 


ra nito sa 
krisis ng so- 
brang produk- 
syon at paulit- 
ulit na mga siklo 
ng resesyon. 


Proletaryong 
rebolusyon 
ang solusyon 
Sa ilalim ng 
kapitalismo, likas 
na paulit-ulit na 
sasambulat ang 


Bagsak na produksyon 
at lumalalang disempleyo sa US 


pinatamababa ngayon ang antas ng produksyon sa US sa loob ng 
nakaraang pitong taon. Umaabot sa 43.5% na lamang ang an- 
tas ng paggamit ng materyales--indikasyon na lumiliit ang pro- 
duksyon. Mula pa noong Agosto, nang bumaba na ito sa 49.9% ay 
itinuturing nang nasa resesyon ang produksyong industriyal sa US. 
Tinatayang patuloy pa itong dadausdos pagsapit ng 2009. 
Bunsod nito, pinakamataas na rin ang antas ng disempleyo sa 
US sa loob ng nakaraang limang taon. Nito lamang Setyembre ay 
umabot sa 159,000 ang natanggal sa trabaho, pinakamalaking bu- 
wanang bilang na naitala nitong nakaraang anim na taon. Siyam 
na buwan nang tuluy-tuloy na lumiliit ang empleyo. Umabot na sa 
760,000 ang nasisante ngayong taon at 9.5 milyon (o 6.1% ng 
pwersa sa paggawa) na ang kabuuang bilang ng mga walang tra- 
baho sa US. Umaabot na sa 11% ang kulang sa trabaho sa US, ang 
pinakamataas nang antas nitong nakaraang 14 na taon. f] 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2008 


matitinding krisis pang-ekonomya. At sa bawat pagsambulat ng 
krisis, magdudulot ito ng papalaking pinsala sa bilyun-bilyong 
mamamayan sa buong mundo. Para sa uring manggagawa at na- 
kararaming mamamayan, walang ibang pangmatagalang solu- 
syon sa paulit-ulit at pangkalahatang krisis ng kapitalismo kun- 
di ang pagsusulong at pagtatagumpay ng proletaryong rebolu- 
syon. 

Sa pamamagitan nito, tuluyang mabibigyang-wakas ang ka- 
pitalismo at maitatayo ng proletaryado at iba pang mamamayan 
ang abanteng sistemang pang-ekonomya kung saan nasa kamay 
ng mga prodyuser ang kapital upang planuhin at paunlarin ang 
sosyalisadong produksyon at distribusyon ng mga produkto at 
yaman. Sa gayon, matitiyak ang patas, makatarungan at ba- 
lansyadong pagtugon sa mga saligan at mahahalagang panga- 
ngailangan ng lahat at ang lahatang-panig na pag-unlad ng ka- 
nilang buhay. m 


Patuloy ang pagbagsak 
ng mga bangko sa US 


pate na lumalala ang kri- 
sis sa sistemang pampinan- 
sya sa US. Matapos bumagsak 
ang ilang higanteng bangko at 
institusyon sa pinansya noong 
nakaraang buwan, sumunod na 
nagsibagsakan ang marami 
pang malalaking kapitalista sa 
pinansya sa US. Sa kabila ng 
nailaan nang dambuhalang 
pondong pansalba sa mga ito, 
tinatayang aabot sa 100 pang 
mga bangko sa US na may ha- 
wak na mahigit 51 trilyong 
mga deposito ang babagsak 
hanggang sa susu- 
nod na taon. 
Bumagsak ni- q 
tong katapusan, ( 
ng Setyembre 
ang Wash- {f 


lyong halagang $1.9 bilyon 
ang operasyon at ari-arian ng 
WaMu na nagkakahalagang 
$301 bilyon. Nagsimula itong 
malugi sa dami ng binili nitong 
mga papeles ng sanla na hindi 
nabayaran. Bumagsak nang 
80% ang halaga ng mga sapi 
nito ngayong taon. 

Nabalam naman ngayon 
ang balak ng Wells-Fargo na 
lamunin ang bangkong Wa- 
chovia, isa sa pinakamalala- 
king kumpanya sa pinansya sa 
US. Nagsimulang bumagsak 
ang Wachovia makaraan ang 
paluging pagbili nito noong 
Oktubre 2006 sa Golden West 
Financial Corporation (GWFC). 
Nalugi ang GWFC sa pagpapau- 
tang nito sa pabahay sa 


ington Mutu- | US. Nitong nakaraang 
al (Wamu), g a p tatlong kwarto, higit 
ang pinaka- IS pang nalugi ang Wa- 
malaki chovia 
nang SS nang $17 
bangkong bumagsak sa S$ bilyon at naobligang 
kasaysayan ng US. Binili ng magsisante ng mahigit 
JP Morgan Chase sa barati- 10,000 empleyado. m 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2008 


Pagkalat ng krisis 
sa Europe at Asia 


abilis na kumakalat ang krisis sa 

mga pamilihang pampinansya sa 
Europe at Asia. Matapos ianunsyo ng 
France noong nakaraang linggo na na- 
sa resesyon na ito, tinatayang sasad- 
sad rin ang ekonomya ng mga pangu- 
nahing kapitalistang bansa sa Europe. 

Magkakasunod na nalagay sa bi- 
ngit ng pagbagsak ang mga bangko, 
bagay na nagtulak sa mga gubyerno 
ng Europe na kumilos para isalba ang 
mga iyon. Sinalba ng Germany ang 
Hypo Real Estate, ang ikaapat na pina- 
kamalaking bangko roon. Bago ito, ku- 
milos ang European Central Bank at 
ang Belgium, The Netherlands at 
Luxembourg (Benelux) na isalba ang 
bangkong Fortis at ang Dexia. Ang 
bangkong Bradford & Bingley (B&B) 
ng United Kingdom ay binili ng bang- 
kong Santander ng Spain at ng gubyer- 
nong UK. Isinailalim naman sa kontrol 
ng gubyerno ng Iceland ang Glitnir, 
ang ikatlong pinakamalaking bangko 
roon. 

Upang pakalmahin ang malawa- 
kang pangamba ng mamamayan na 
magsisibagsakan ang mga bangko, 
nag-anunsyo ang Ireland, Greece, Ger- 
many, Austria at Denmark na gagaran- 
tiyahan nila ang lahat ng mga nakade- 
posito sa mga bangko. Gumawa ng ka- 
tulad na desisyon ang UK. Nakasalang 
ngayon ang mungkahi na magbuo ang 
mga gubyerno sa Europe ng pondo pa- 
ra isalba ang mga bangko. 

Sa harap nito, magkakasabay na 
sumadsad ang mga pamilihan ng sapi 
sa Europe at Asia nitong Oktubre 6. 
Bumagsak nang 9.04% ang Cac-40 in- 
dex ng France—pinakamalaking pag- 
bagsak nito sa kasaysayan. Bumagsak 
din ang FTSE 100 ng London (7.85%), 
ang Nikkei index ng Japan (4.3%), ang 
Hang Seng index ng Hong Kong (5%), 
RTS Index ng Russia (19.1%) at mga 
pamilihan sa Indonesia (10%), Brazil 
(15%) at iba pang bansa. m 


5 


Hindi ligtas ang Pilipinas 


ang Pilipinas sa krisis sa pinansya sa US at buong daigdig. Katuna- 


TE? sa paulit-ulit na pagtanggi ng rehimeng Arroyo, hindi ligtas 


yan, tiyak na malalakas na hambalos ang daranasin ng bansa ha- 
bang papalala ang krisis sa US at buong mundo. 


Sa ngayon, isa sa mga tampok 
na kagyat na epekto ay ang pagka- 
lugi ng ilang lokal na bangko na 
namuhunan sa malalaking institu- 
syong pampinansya ng US. Pitong 
lokal na bangko ang agad na direk- 
tang naapektuhan nang gumuho 
ang Lehman Brothers noong Se- 
tyembre. Umaabot sa $386 milyon 
(P17.37 bilyon sa palitang $1:P45) 
ang ipinuhunan dito ng Banco de 
Oro ($134 milyon), Development 
Bank of the Philippines ($90 mi- 
lyon), Metropolitan Bank and Trust 
Co. ($17 milyon), Standard Char- 
ters Bank-Manila ($26 milyon), 
Bank of Commerce ($15 milyon) at 
ang United Coconut Planters Bank 
(510 milyon). 

Kasabay nito, inianunsyo na ng 
American International Group 
(AIG) na ibebenta nito ang Philam- 
Life at iba pang kumpanyang pag- 
aari nito sa Pilipinas. Nakatakdang 
ibenta rin nito ang Philam As- 
set Management Inc. (PA- 
MI), ang lokal na institu- 
syong pampinansya ng 
Philamlife. Isa sa mga pi- 
namamahalaan ng PAMI 
ang Government Security 
Insurance System (GSIS) 
Mutual Fund na nagkakahala- 
ga ng P3.2 bilyon. 

May ilan pang kumpanya at 
institusyon na nananahimik sa 


pang pamilihang pam- 
pinansya sa ibayong 
dagat. 

Hi- 
git pa 
sa mga 


6 


NN! 


kanilang mga pagkalugi. Isa ri- 
to ang GSIS na tinatayang 
may abot bilyong dolyar na 
ipinuhunan sa US at iba AN 


ito ang buong saklaw ng krisis 
pangkabuhayang nagbabadya sa 
bansa. Ang kumakalat na pandaig- 
digang krisis ay tiyak na lalo pang 
maglulugmok sa bansa sa kinalulu- 
bugan na nitong krisis. Ang Pilipi- 
nas ay nasasadlak sa permanenteng 
krisis bunsod ng pagiging malako- 
lonya nito ng US at ng pagkaatra- 
sado at pagiging malapyudal at 
bangkarote ng lokal na ekonomya. 
Higit pang tatampok ang mapang- 
wasak na mga epekto ng imperya- 
listang patakaran ng “globalisa- 
syon” sa mga produktibong pwersa 
at kakayahan ng bansa na makata- 
yo sa sarili. 

Ang paglala ng krisis sa US at 
iba pang malalaking kapitalistang 
bansa ay magdudulot ng paghina 
ng mga eksport, pamumuhunan, 
produksyon, empleyo at konsumo 
sa bansa. Ang US ang huling han- 
tungan ng kalakhan ng eksport ng 

Pilipinas. Ang 
pagtumal 
ng produk- 


syon sa US ay mangangahulugan 
din ng pagtumal ng mga eksport 
doon mula sa bansa. Pinakaapekta- 
do ang sektor ng malamanupaktura 
at reeksport, tulad ng elektroniks 
at kasuotan, at ang sektor ng agri- 
kultura. Sa gayon, inaasahang lala- 
ki pa ang depisit sa balanse ng ka- 
lakalan. 

Lalo pang dadausdos ang eko- 
nomya ng bansa bunsod ng paghina 
ng pamumuhunan mula sa US at iba 
pang pangunahing kapitalistang 
bansa. Umaabot sa 54% ng pamu- 
muhunan sa ekonomya ng Pilipinas 
ang nagmumula sa mga dayuhan at 
halos kalahati nito ay mula sa US. 

Nitong nakaraang taon, bumag- 
sak nang 57.9% ang direktang da- 
yuhang pamumuhunan (foreign di- 
rect investments) sa bansa. Mula 
naman noong 2005 ay papalaki na 
rin ang paglabas ng portfolio invest- 
ments--labas-masok na dayong pa- 
mumuhunan sa lokal na stock mar- 
ket. Nitong unang walong buwan ng 
taon, mas malaki na nang 5209 mi- 
lyon ang lumabas kumpara sa pu- 
masok na portfolio investments. Ti- 
natayang lalo pang bibilis ang pag- 
luwas ng dayong puhunan sa pagla- 
la ng resesyon sa US. 

Malaking paghina ang idudulot 
ng pag-atras ng dayuhang kapital 
sa ekonomya ng Pilipinas. Pinalala- 
la nito ang sitwasyon kung saan 
halos walang saligan at estra- 

tehikong industriya na nasa- 
sandigan ang lokal na ekono- 
mya. Patuloy pa ang pagliit ng 

bahagi ng ekonomya na nakatuon 
sa produksyon (17% na lamang 
ngayon sa agrikultura at 20% sa 
manupaktura). 

Sa kalaunan, hindi ligtas ma- 
ging ang mga remitans ng mga mi- 
granteng manggagawa na siyang 
panguhaning sumusuhay sa 
bangkaroteng ekonomya. Ang 

mahigit $4 bilyon na 
g kada kwarto na ipi- 

napa- 
dalang 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2008 


remitans ng mga migranteng mang- 
gagawa ay tiyak na maaapektuhan 
habang binabayo ng krisis ang US 
at iba pang mga bansa. Daranas ng 
pagbagsak ang mga sektor ng eko- 
nomya na nakasandig sa paglaki ng 
mga remitans mula sa ibayong da- 
gat, tulad ng sektor sa telekomuni- 
kasyon at serbisyong wholesale at 
retail. Higit pa rito, tiyak na titindi 
ang pagsasamantala sa mga mi- 
granteng manggagawa at paglala 
ng pang-aatake sa kanilang mga 
karapatan at kagalingan. 

Ang “solusyon” ng papet na re- 
himeng Arroyo para makaahon pa 
umano ang ekonomya ng bansa sa 
harap ng lumalalang krisis sa US at 
daigdig ay ang pagpataw ng karag- 
dagang buwis, karagdagang pangu- 
ngutang, pagsasapribado ng natiti- 
rang ari-arian ng estado (kabilang 
ang mga sapi nito sa Petron) at 
ibayong pagbukas ng ekonomya sa 
mga dayuhan. Habang naghihirap 
ang mamamayan, walang awat na- 
man si Arroyo at mga alipures sa 
pagnanakaw sa kabang-yaman. 

Asahan ang pagtutulak pa ng 
US at ng papet na rehimen ng mga 
patakaran at hakbanging nakatuon 
sa pagtatanggal ng anumang nati- 
tirang proteksyon sa pambansang 
patrimonya at sa interes ng mga 
magsasaka at manggagawa--kabi- 
lang ang matagal nang itinutulak 
na pagbabago sa konstitusyon ng 
Pilipinas. 

Ibayong bubuksan ng mga pa- 
takaran at hakbanging ito ang eko- 
nomya at likas na yaman ng bansa 
sa pandarambong ng mga imperya- 
lista at lokal na kasabwat nilang 
malalaking kapitalistang kumprador 
at burukrata ng gubyerno. Sa halip 
na makalutas sa krisis, ibayo pang 
pagdausdos ng ekonomya at dag- 
dag-hirap sa mamamayan ang ibu- 
bunga ng ireresulta nitong mas ma- 
lalang pagdausdos ng produksyon, 
paglaki ng disempleyo, pagtaas ng 
implasyon at pagbawas ng mga 
saligang konsumo. m 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2008 


Dagdag na mga kaso 
ng korapsyon, nakalkal 


bunyag ng mga kaso ng korapsyon ng mga pinakamalalapit na 


H: mapigilan ng rehimeng Arroyo ang tuluy-tuloy na pagkaka- 


alyado nito. Karamihan dito ay nakalkal ng Commission on Au- 
dit (CoA) na dagdag na mga anomalya sa Department of Agriculture 
(DA) at Road Board Secretariat (RBS) at ibinunyag ng partidong Bayan 


Muna na korapsyon sa AFP. 

Daan-daang milyong piso, 
inilihis ng DA papunta sa mga 
pekeng organisasyon. Di bababa 
sa P444 milyong pondo ang inili- 
his ng Department of Agriculture 
(DA) noong 2007 tungong 16 na 
pribadong organisasyon na kara- 
mihan ay mga pekeng foundation. 
Ang halagang ito ay bahagi ng 
P600 milyong pondo sa agrikultu- 
ra na hawak ni Sec. Arthur Yap ng 
Department of Agriculture DA, ma- 
sigasig na opereytor ng mga kura- 
kot ni Gloria Arroyo. 

Mula sa P600 milyon, ipina- 
mahagi ang P235 milyon bago 
ang eleksyong lokal noong Mayo 
2007. Ayon sa ulat ng Commission 
on Audit, malaking bahagi ng 
pondo ay mula sa Pri- 
ority Development 
Assistance Fund 
(PDAF) ng mga 
kongresista. Ibini- 
gay ang pondo sa DA 
para sa mga maa- 


nomalyang programa ng departa- 
mento. Pangunahin na rito ang Gi- 
nintuang Masaganang Ani ni Arro- 
yo. 

Ayon sa CoA, pinakamalaki 
ang natanggap ng Antipolo Phi- 
lanthropy Foundation, Inc. (APFI) 
at ng tagapangulo nitong nagnga- 
ngalan umanong Johnny Tan. Tu- 
manggap ito ng P146 milyon no- 
ong 2007 at karagdagang P30 
ngayong taon. Sa pagsisiyasat ng 
CoA, eskwelahan ang nakatayo sa 
address ng foundation sa Antipolo 
City na nakasaad sa mga doku- 
mento nito. 

Pinaghahatian naman ng iba 
pang di kilala at kaduda-dudang 
organisasyon ang natira pang 
P289 milyon. Marami sa mga or- 
ganisasyong ito ay hindi man la- 
mang rehistrado at walang matag- 
puang mga upisina. 

Bilyun-bilyong piso 

mula sa Road User's Tax, 
nawawala. Hindi natang- 
gap ng mga 
Ba rehiyon 
ang P10 
bilyong pi- 
song pon- 
do mula 
sa Road 
User's 
Tax na 
ipinama- 
hagi uma- 
no sa kani- 
la noong 
2004 para 
sa pag- 


mamantine ng mga kalsada. Ilan sa 
mga nagbunyag nito ang mga dis- 
trict office ng Department of Public 
Works and Highways (DPWH) sa Ca- 
gayan, Isabela at Nueva Vizcaya na 
tumanggap umano ng mahigit P1 
bilyon noong taong iyon. 

Ipinatayo rin umano ang isang 
gusali ng Land Transportation Of- 
fice (LTO) sa Region 3 at isa pa sa 
Region 11 na nagkakahalaga ng ha- 
los P30 milyon, gamit ang pondo 
mula sa Road User's Tax. Subalit 
nang siyasatin ito ng CoA ay na- 
pag-alamang hindi man lamang na- 
simulan ang konstruksyon ng gusa- 
li sa Region 11 at yaong sa Region 
3 ay hindi pa natatapos. 

Samantala, 70 tauhan ng Road 
Board Secretariat ang nagregalo sa 
sarili ng bonus noong 2005 na nag- 
kakahalaga ng P146.9 milyon. Ba- 
wat isa sa kanila ay tumanggap ng 
P2 milyon bilang benepisyo at 
incentive bonus. Mula sa Road 
Users Tax ang pondong pinaghati- 
hatian ng mga tauhan ng RBS. 

Ang RBS ay isang ahensya sa 
ilalim ng DPWH. Sa panahon ng 
tig-P2 milyong bonus, pinamumu- 
nuan ang RBS ni Dodie Puno, ka- 
patid ni Sec. Ronaldo Puno ng De- 
partment of Interior and Local 
Government. Nitong Hulyo lamang 
pinalitan ni Arroyo ang pamunuan 
ng RBS. Kabilang sa pamunuan ng 
RBS ang mga kalihim ng De- 
partment of Finance, Department 
of Public Works and Highways, De- 
partment of Budget at Department 
of Transportation and Communica- 
tions. 

Limang hepe ng PA, may P1.6 
bilyong walang ulat na cash ad- 
vances. Inilantad ni Bayan Muna 
Rep. Satur Ocampo na umaabot sa 
P1.6 bilyon ang pinagsama-sa- 
mang walang ulat na cash advances 
ng limang hepe ng Philippine Army 
sa loob ng limang taon (2003- 
2007). Ibinatay ni Ocampo ang im- 
pormasyon na ito sa ulat ng Com- 
mission on Audit. Nakasaad rito 


MGA ULAT KORESPONSAL [24] 


Rebolusyonaryong 


klinikang baya 


(Ang sumusunod ay ulat koresponsal na ipinadala ni Kasamang Greg 


Bahares, tagapagsalita ng National 


atagumpay na inilunsad ng 
Bayan (BHB) sa 13 barangay sa lalawigan ng Albay ang kam- 
panyang pangkalusugan nitong buwan ng Hulyo at Agosto. 


Mahigit 1,000 mahihirap na mamamayan ang nabiyayaan ng rebolu- 
syonaryong klinikang bayan na inorganisa ng BHB at mga rebolusyo- 


naryong organisasyong masa. 


Umabot sa 302 ang nakina- 
bang sa libreng tsek-ap sa kalu- 
sugan, 273 ang nabunutan ng 
ngipin, mahigit isandaan ang gi- 
namot sa pamamagitan ng acu- 
puncture at 338 
ang nabigyan ng 
gamot at bita- 
mina. Nagtapos 
din ng pagsa- 
sanay-medi- 
kal ang 18 
bagong me- 
dik na nag- 
mula sa 
BHB at 
ilang ka- 
sapi ng 


n sa Albay 


Democratic Front-Bicol.) 


mga medik ng Bagong Hukbong 


mga komite 
sa kalusu- 
gan ng mga 
rebolusyo- 
naryong or- 
ganisasyong 
masa sa ba- 
iyo. 

Ang progra- 
mang pangkalu- 
sugan ng rebo- 


ang P997.4 milyong unliquidated 
cash advances noong 2003 sa ter- 
mino ni Abu: P103.5 milyon noong 
2004 sa termino Gen. Generoso Se- 
nga: P69.8 milyon noong 2005 sa 
termino ni Gen. Hermogenes Espe- 
ron: P90 milyon noong 2006 sa 
termino ni Lt. Gen. Romeo Tolenti- 
no: at P335.6 milyon noong 2007 
sa termino ni Yano. 

Ayon kay Ocampo, kabilang sa 
pinagkagastusan umano ng mga 
unliquidated cash advances ang 
hindi angkop na paggamit ng pon- 
do at ang mga hindi ipinamahaging 


uniporme at mga kagamitan sa 
ilang pinakamalalaking dibisyon ng 
Army. Ayon sa kongresista, naiulat 
ang hindi pamamahagi noong 2007 
ng mga uniporme at kagamitang 
nagkakahalaga ng P5.7 milyon sa 
5th at 7th ID. Napaulat din ang pi- 
nalobong bayad sa mga elemento 
ng Citizens Armed Forces Geo- 
graphical Unit (P1.9 milyon sa 5th, 
7th at 8th ID) at ang dobleng ulat 
ng pangalan ng mga sundalo o se- 
rial number sa mga gastusin na 
nagresulta sa dagdag na P2.5 mi- 
lyong gastos ng 6th ID. m 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2008 


lusyonaryong kilusan ay bahagi 
ng komprehensibo at progresi- 
bong programang panlipunan na 
nakasaad sa 12-Puntong Progra- 
ma ng NDF. 

Bukod sa klinikang bayan, 
bahagi ng araw-araw na gawain 
ng BHB at mga rebolusyonaryong 
organisasyong masa ang pa- 
ngangalaga sa kalusugan ng ma- 
mamayan gamit ang tradisyunal 
at modernong medisina at pama- 
maraan ng panggagamot. 

Kahit limitado ang rekurso 
ng Demokratikong Gubyernong 
Bayan sa kalagayang nakikidig- 
ma ito sa reaksyunaryong gu- 
byerno, sinisikap nito sa abot ng 
makakaya na organisahin at sa- 
nayin ang mamamayan na suma- 
lig pangunahin sa sariling lakas 
upang tugunan ang mga panga- 
ngailangang pangkalusugan sa 
halip na umasa sa bulok na pro- 
grama sa kalusugan ng rehimeng 
US-Arroyo. 

Kriminal na pananagutan ng 
rehimeng US-Arroyo ang pagpa- 
pabaya sa kalusugan at labis-la- 
bis na pagpapahirap sa mamama- 
yan. Upang pagtakpan ang pana- 
nagutan nito sa mamamayang 
Pilipino, nagpapakulo ito ng ma- 
panlinlang na mga “medical mis- 
sion” at “humanitarian mission” 
na ginagamit ng AFP-PNP at da- 
yuhang tropang Amerikano sa 
saywar at paniniktik laban sa ar- 
madong kilusan. 

Sa kabilang banda, niluluna- 
san ng rebolusyonaryong kilusan 
hindi lamang ang karaniwang sa- 
kit ng mamamayan kundi ang ta- 
lamak na sakit ng buong lipunan. 
Dahil dito, mahigpit na nabibig- 
kis ang mamamayan at rebolu- 
syonaryong kilusan sa iisang la- 
yuning wakasan ang kanser ng li- 
punan at magtayo ng isang lipu- 
nang tunay na malaya, demokra- 
tiko, maunlad at nakapagbibigay 
sa mamamayan ng tunay na ser- 
bisyong panlipunan. E 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2008 


Valerio Mante Jr. (“Ka Richard”) 
Ang masayahing 
rebolusyonaryo 


Limampu't walong taong gu- 
lang siya nang siya'y pumanaw. Isa 
siyang matapat na myembro ng 
Partido Komunista ng Pilipinas na 
naglaan ng pinakamalaking bahagi 
ng kanyang buhay sa walang pag- 
iimbot na paglilingkod sa sambaya- 
nan. Nagpupugay tayo sa isang re- 
bolusyonaryong lider na sadyang 
tumalikod sa kaginhawaan ng pa- 
mumuhay sa piling ng kanyang pa- 
milya para manirahan sa kabundu- 
kan sa piling ng mga kasama at 
masang magsasaka. 

Ang buhay ni Val Mante bilang 
rebolusyonaryo ay nagsimula sa 
simbahang Katoliko bago pa man 
ipataw ang batas militar. Una, bi- 
lang seminarista at kalaunan bi- 
lang aktibistang nagtataguyod sa 


Ang sumusunod ay hinalaw mula sa mga parangal ng National Democra- 
tic Front at Komiteng Rehiyon ng PKP sa Southern Mindanao. 


ang pinakamataas na pagpupugay sa isa sa pinakamamahal at itina- 
tanging kasama—si Valerio "Val" Mante Jr. (“Ka Richard”), na nama- 
tay sa isang karamdaman sa Davao City nitong Setyembre 22. 


Tiie ng masa, mga kasama at alyado ng Southern Mindanao 


karapatang-tao sa Tagum, nasaksi- 
han ni Val ang labis na ligalig ng 
masang magsasakang lumalaban sa 
mga multinasyunal na kumpanyang 
agribisnes na nangangamkam sa 
kanilang lupain. Noong Sigwa ng 
Unang Kwarto, sumapi siya sa Khi 
Rho, isang organisasyong masang 
seryosong humarap sa mga sulira- 
nin ng mga magbubukid. Dahil sa 
kanyang mainit na pagtangkilik sa 
interes ng masang magsasaka, ku- 
milos siya nang buong panahon sa 
kanayunan bilang Pulang mandirig- 
ma. Pero noo'y napagtanto niyang 
hindi pa siya handang manirahan 
sa kabundukan kaya bumalik siya 
sa lunsod. Nadakip siya sa syudad 
at naging detenidong pulitikal sa 
PC barracks sa Tagum nang isa't ka- 


9 


lahating taon. Pagkalaya niya mula 
sa detensyon ay bumalik siya sa 
Davao at muling nanguna sa hayag 
na demokratikong kilusang masa, 
sa pag-oorganisa ng mga rali at de- 
monstrasyon. Kasama ang iba pang 
kabataang aktibista, pinamunuan 
niya ang isang martsa mula Tagum 
hanggang Davao para tutulan ang 
pang-aagaw sa lupain ng mga mag- 
sasaka. 

Sa ilalim ng malagim na dikta- 
durang US-Marcos, walang takot na 
kumilos si Val bilang tagapagta- 
guyod ng karapatang-tao. Naging 
tagapangulo siya ng Citizens 
Council for Justice and Peace 
(CCJP) sa Davao City, isa sa pina- 
kamasisiglang organisasyon noon 
na nagtataguyod ng mga karapa- 
tang sibil. Kalaunan ay sumapi siya 
sa Nationalist Alliance for Justice, 
Freedom and Democracy kung saan 
kasama ng mga madre at iba pang 
taong simbahan, mga abugado at 
iba pang indibidwal ay sinuong ni 
Ka Val ang gawaing pag-oorganisa. 
Noong maagang bahagi ng dekada 
1990 ay naging myembro siya ng 
Freedom from Debt Coalition. Na- 
ging pangkalahatang kalihim siya 
ng Bagong Alyansang Makabayan 
sa Southern Mindanao mula 1996- 
1998 at pagkatapos nito'y kumilos 
din siya sandali bilang organisador 
ng mga manggagawa. Halos 30 ta- 
on siyang nagsilbi nang tapat at 
buong puso sa ligal na demokrati- 
kong kilusang masa. 

Subalit ninais ni Ka Val na mas 
higit pang makapaglingkod sa sam- 
bayanan. Pakiramdam niya'y limita- 
do lamang ang kanyang nagagawa 
bilang ligal na aktibista sa kalun- 
suran. Aniya noong 1998: "Sa ka- 
sagsagan ng aking aktibismo ay 
nagpasya akong sumapi sa BHB. 
Iba't iba ang naging reaksyon ng 
mga taong malapit sa akin. Ang 
ilan ay masaya, at ang ilan ay may 
pagdududa. Hindi ito nakaapekto 
sa aking desisyong tuluyan nang 
lumahok sa armadong rebolusyon. 


10 


Produkto ito ng mahaba at mahirap 
na pakikibaka sa pagiging makasa- 
rili, sa indibidwalismo at pagma- 
mataas. Iniwan ko ang komportab- 
le kong buhay, ang aking pamilya 
at mga kamag-anak at iniwasan ko 
ang malalapit kong kaibigan. Ito 
ang pinakamatindi subalit pinaka- 
mahusay na desisyong nagawa ko 
sa aking buhay." Sa kanyang mga 
kaibigan, sinasabi niya lamang na, 
"Dinhi man gyud ta paingon. Di ba 
giingon ni Mao nga 'go to the mas- 
ses and live with them?" (Dito na- 
man talaga tayo patutungo. Di ba't 
sinabi ni Mao na “humayo kayo sa 
masa at makipamuhay sa kanila?') 

Habang nahirapan siya sa si- 
mula sa simpleng pamumuhay at 
puspusang pakikibaka ng isang ge- 
rilya, ang lahat ng ito'y napangi- 
babawan ni Ka Richard nang mag- 
aan ang loob. Kinagiliwan siya ng 
masa na hanap-hanap ang kanyang 
presensya at mga payo. Madalas 


din siyang lapitan ng mga sangay 
ng Partido sa lokalidad para hingin 
ang kanyang pananaw hinggil sa 
samutsaring usapin. Respetado rin 
siya ng mga Pulang mandirigma sa 
kanyang kabaitan, katalinuhan sa 
pagbibigay ng payo at kababaan 
ng loob. 

Sa kanayunan din natagpuan ni 
Ka Richard, isang bakla, ang maka- 
katuwang niya sa buhay at pakiki- 
baka. Ang kanyang kasal noong 
2003 na nasaksihan ng ilang ligal 
na mamamahayag at nalathala sa 
mga pahayagan ay nagpatingkad sa 
pagkilala ng Partido Komunista ng 


Pilipinas sa pantay na karapatan ng 
lahat ng kasarian. 

Ngunit kinaharap din ni Ka 
Richard ang ilang malalalim na ta- 
nong hinggil sa kanyang rebolusyo- 
naryong komitment. Aniya: "Ano 
ba talaga ang ginagawa ng isang 
malumanay na aktibistang petibur- 
gis sa isang sonang gerilya, sa pi- 
ling ng mga Pulang mandirigma at 
maralitang magsasaka? Kaya ko 
bang paputukin ang aking baril sa 
harap ng kalaban? May lakas ng lo- 
ob ba talaga akong hagisan ng gra- 
nada ang kaaway tulad ng paghagis 
ko dati ng bato at mga plastik na 
may lamang dumi at dinurog na si- 
li sa militar at pulis sa mga rali at 
demonstrasyon? Ang totoo'y hindi 
ko alam kung papaano ko tutugu- 
nan ang gayong mga tanong. Ang 
alam ko lamang ay narito ako, sa 
hanay ng mamamayang gusto kong 
makasama sa nalalabing panahon 
ng aking buhay." 

Maraming naituro sa atin ni Ka 
Richard, ang rebolusyonaryong gu- 
ro. Malalim ang kanyang gagap sa 
mga batayang rebolusyonaryong 
prinsipyo: di matatawaran ang ka- 
nyang teoretikong kaalaman sa 
Marxismo-Leninismo. Ito'y di la- 
mang dahil siya ang pinuno ng ka- 
wanihan sa instruksyon ng subrehi- 
yon kundi dahil bilang Pulang man- 
dirigma, nakipamuhay siya sa mga 
kasama at masa sa napakatagal na 
panahon at naisapuso niya ang ka- 
nilang rebolusyonaryong diwa. Pi- 
nakamahalaga rito, palagiang pi- 
nagsikapan ni Ka Richard na isabu- 
hay ang kanyang mga itinuturo. 

Sa kabila nito ay palagi ring 
masayahin at madaling makasama 
si Ka Richard. Napakagaan at naka- 
tutuwa ang pagrerebolusyon kapag 
kapiling siya. Ang kanyang buhay 
ay nagsisilbing patuloy na inspira- 
syon sa lahat ng mga kasama at ka- 
ibigan na palagiang maging mata- 
tag at magpursige sa mahirap su- 
balit dakilang mundo ng pamban- 
sa-demokratikong rebolusyon. tŒ 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2008 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO E520: 


Patuloy ang pagdukot sa mga aktibista 


ng paglabag sa karapatang-tao na nakalap ng Ang Bayan nitong 


pits: sa mga ligal na aktibista ang pinakamatitingkad na kaso 


buwan ng Setyembre. 

Setyembre 25. Iligal 
na inaresto ng mga ele- 
mento ng Negros Occi- 
dental Provincial Police 
Office (NOPPO) at ng in- 
telligence unit ng 303rd 
IB ng Philippine Army si 
Mary Grace Delicano, ka- 
sapi ng GABRIELA. Si De- 
licano, 34, ay naghihin- 
tay ng sasakyan sa Ga- 
tuslao Street sa Bacolod 
Public Plaza nang siya ay dampu- 
tin. 

Ayon sa GABRIELA, inaresto si 
Delicano batay sa mandamyento de 
aresto na inilabas laban sa isang 


"alyas Kim" na sangkot sa isang 
nakawan sa Escalante 
City noong 2006. Ina- 
kusahan din siyang 
upisyal pampinansya 
ng Komiteng Lara- 
ngan ng PKP sa 
Northern Negros. Iti- 
nanggi ni Delicano ang 
mga paratang sa kanya 
ng militar at pulisya. 
Setyembre 21-22. Magkasu- 
nod na dinukot sa Dinalupihan, 
Bataan sina Nelson Balmania at 
Florencia Espiritu, mga organisa- 
dor ng Kilusang Magbubukid ng Pi- 
lipinas (KMP). 


Ayon sa Karapatan, dumating 
si Balmania sa Barangay Daang 
Bago, Dinalupihan bandang alas-5 
ng hapon ng Setyembre 21 upang 
makipagkita kay Espiritu. Sapilitan 
siyang pinasakay ng mga arma- 
dong lalaki sa isang puting Mitsu- 
bishi L-300 FB van na tumungo sa 
direksyon ng Pampanga. 

Sa araw ding iyon, dumating si 
Espiritu sa Daang Bago bandang 
alas-7 ng gabi nang walang kama- 
lay-malay sa kinahinatnan ni Bal- 
mania. Nag-text siya kay Balmania 
at sumagot ito na kinabukasan na 
lang sila magkita. Kinaumagahan, 
naghintay si Espiritu sa napagkai- 
sahan nilang pagkikitaang lugar 
ngunit hindi sumipot si Balmania. 
Sa halip ay isang puting van na 


Ilitaw si James Balao 


inukot ng mga pinaniniwalaang elemento ng militar si James Balao, 
47, myembro ng Cordillera Peoples Alliance (CPA) noong Setyembre 


17. Huli siyang nakita nang umalis siya sa kanyang bahay sa Fairview, 
Baguio City bandang alas-7 ng umaga noong Setyembre 17 para pumun- 
ta sa bahay ng kanyang mga magulang sa La Trinidad, Benguet. Ayon sa 
kanyang pamilya, noon pa mang Hunyo ay sinabi na ni James sa kanila 
na may napapansin siyang mga kahina-hinalang sasakyang bumubuntot 
sa kanya. Ayon sa Cordillera Human Rights Alliance, ito ang unang kaso 
ng enforced dissapearance sa Cordillera sa ilalim ng kasalukuyang admi- 


nistrasyon. 


Nagtapos si Balao ng Psycho- 
logy at Economics sa University of 
the Philippines-Baguio. Naging 
punong patnugot siya ng Qutcrop, 
pahayagang mag-aaral ng unibersi- 
dad. Pagkatapos ng kanyang pag- 
aaral, nagtrabaho siya bilang ma- 
nanaliksik ng Cordillera Studies 
Program at naging kasapi ng Cor- 
dillera Consultative Committee na 
noo'y pinamumunuan ni dating 
Rep. William Claver. 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2008 


Isa si Balao sa mga tagapagta- 
tag ng CPA. Signipikante ang mga 
naiambag niya sa pananaliksik ng 
CPA hinggil sa pagsusulong ng ka- 
rapatan ng pambansang minorya at 
pagtatanggol sa lupang ninuno. Bi- 
lang istap naman ni Ponciano Ben- 
nagen, delegado sa 1986 Constitu- 
tional Commission, malaki ang nai- 
tulong niya lalung-lalo na sa pag- 
hahanda ng borador hinggil sa mga 
probisyon ng karapatan ng pam- 


bansang minorya sa konstitusyon 
ng 1986. 

Kasalukuyan siyang pangulo ng 
Oclupan Clan Association. 

Matibay ang paniniwala ng ka- 
nyang pamilya na ang paglahok ni 
Balao sa progresibong kilusan ng 
mamamayan ang naging sanhi ng 
pagdukot sa kanya ng mga ahente 
ng teroristang estado. m 


a 


220: PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


may lulang mga armadong lalaki 
ang dumating. Sapilitan siyang hi- 
nablot sa sinasakyan niyang traysi- 
kel at isinakay sa van. 

Ayon sa Karapatan, aktibong 
sumusuporta ang dalawa sa organi- 
sasyon ng mga magsasaka sa Prado 
Siongco Village, Lubao, Pampanga 
na pinatatalsik sa kanilang lupain. 
Hanggang sa kasalukuyan ay hindi 
pa rin natatagpuan sina Balmania 
at Espiritu. 


Setyembre. Bigong pagpatay, 
pambubugbog, pagwasak sa ari-ari- 
an, pamamaril, sapilitang pang- 
aalila, iligal na pag-aresto at pag- 
dedetine, tortyur, iligal na pangha- 
halughog, pananakot, pagbabanta 
sa buhay at harasment ang ilan la- 
mang sa matitinding paglabag ng 
AFP sa karapatang-tao ng mga resi- 
dente ng Sityo Payaw-Payawan, Ba- 
rangay Nagbinlod, Sta. Catalina. Li- 
mampu't limang pamilya ang lumi- 


kas dahil sa pambomomba ng AFP 
noong unang hati ng Setyembre sa 
nasabing lugar. Maging ang mga 
kasapi ng KARAPATAN-Central Visa- 
yas, Kahugpungan Alang sa Ugma 
sa Mag-uuma sa Oriental Negros 
(KAUGMAON-KMP) at Promotion of 
Church People's Response na nag- 
lunsad ng fact-finding mission 
hinggil sa mga paglabag ay hinaha- 
ras at idinetine ng mga tropa ng 
AFP sa loob ng dalawang oras. E 


Mga armadong 


sagupaan 


sa Maguindanao 


ling sagupaan sa pagitan nito at ng mga mandirigma ng Moro Is- 


Mi: 80 sundalo ng AFP ang napatay at nasugatan sa pinakahu- 


lamic Liberation Front-Bangsamoro Islamic Armed Forces (MILF- 
BIAF). Ang mga sagupaang ito ay bunsod ng pagtutulak ng AFP na mu- 
ling sakupin ang mga latiang baryo sa mga bayan ng Datu Piang, Datu 
Saudi Ampatuan at Guindulongan sa Maguindanao noong Setyembre 23 
hanggang 29. Nawasak din ang dalawang tangke, dalawang trak at ba- 
hagyang nasira ang isang tangkeng Simba ng AFP. Bilang ganti, sinunog 
ng mga sundalo ng 64th IB ang mga kabahayan sa tatlong barangay sa 
Saudi Ampatuan. (Tingnan ang kaugnay na artikulo) 


Saudi Ampatuan. Noong ha- 
pon ng Setyembre 29, dalawampu't 
limang tropa ng 54th IB ang na- 
patay nang masabugan ng bomba 
ang kanilang komboy sa pagitan ng 
mga barangay ng Pagatin at Madia 
sa bayan ng Datu Saudi Ampatuan. 
Kabilang sa mga napatay sa ambus 
na ito ang isang upisyal ng AFP. 
Datu Piang. Bandang alas-10 
ng umaga ng araw na iyon, tinam- 
bangan ng BIAF ang komposit na 
pwersa ng 54th IB at 61st Division 
Reconnaissance Company ng Phil- 
ippine Army sa Barangay Andavit 
sa kanugnog na bayan ng Datu Pi- 
ang. Labing-anim na sundalo ang 
napatay habang sampung iba pa 
ang nasugatan. Kabilang sa mga 
nasugatan ay isang upisyal na hin- 
di rin pinangalanan ng AFP. Sa pa- 


12 


mig ng mga gerilyang Moro, nala- 
gasan ito ng lima at nasugatan ng 
lima pang mandirigma nang mata- 
maan ng mortar ang kanilang 
pwesto. 

Noong Setyembre 27, pitong 
tropa ng AFP ang napatay sa pare- 
hong barangay nang tangkain ni- 
lang lusubin ang pinagkukutaan ng 
mga gerilyang Moro. Halos buong 
araw ang naging labanan. Habang 
pahupa ang labanan dito, sinalakay 
naman ng iba pang pwersa ng 
MILF-BIAF ang AFP Command Post 
sa kalapit na Barangay Balanakan. 

Bago ito, dalawampu't walong 
sundalo ang napatay nang tamba- 
ngan ng BIAF ang dumadaang kom- 
posit na pwersa ng AFP noong Se- 
tyembre 25. Pitong sundalo ang 
agarang napatay nang tamaan ang 


kanilang 
sasakyan ng mga 
rocket-propelled gre- 

nade (RPG). Tumagal ang labanan 
hanggang alas-7:30 ng gabi. 

Guindolongan. Nagkaroon din 
ng labanan bandang hapon sa Ba- 
rangay Muslim, Guindulongan, 
Maguindanao. Isang tangke ng AFP 
ang nawasak at isa pa ang bahag- 
yang nasira, nabahura sa putikan 
at hindi na nakuha ng mga sunda- 
lo. Dalawang mandirigmang Moro 
ang naiulat na napatay. 

Sa mga labanan noong Setyem- 
bre 23 at 24, umabot sa 29 na ele- 
mento ng AFP ang napatay at ma- 
raming iba pa ang nasugatan. 
Isang tangkeng Patton naman ang 
tinamaan ng RPG noong 
Setyembre 23. f] 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2008 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO E520: 


43 bahay, sinunog ng militar 


'tang-tao sa North Cotabato at Maguindanao mula Agosto 15 ang 


ps sa mga kaso ng mga paglabag ng mga sundalo sa karapa- 


pagsunog ng mga elemento ng 64th IB sa 43 bahay sa tatlong ba- 
rangay sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao. Naisadokumento ito ng 
Kawagib, isang organisasyong nagtataguyod sa karapatang-tao. 


Kabilang din sa mga naitalang 
kaso ang walang pakundangang 
pambobomba ng Philippine Air 
Force na nakamatay sa isang sibi- 
lyan at naghasik ng takot sa mga 
nakikisilong sa isang evacuation 
center. Sumusunod ang pinakahu- 
ling mga ulat na nakalap ng Ang 
Bayan: 

Setyembre 29-30. Sinunog ng 
mga elemento ng 64th IB ang 43 
bahay ng mga sibilyang Moro sa 
mga barangay ng Pagatin, Sambu- 
lawan at Madia sa Datu Saudi Am- 
patuan, Maguindanao. Pinagbuntu- 
nan ng galit ng mga sundalo ang 
mga sibilyan matapos ang serye ng 
mga pagkatalo sa pakikipaglaban 
sa MILF. 

Setyembre 27. Apat na sibi- 
lyang Moro ang pinagbabaril ng 
mga sundalo ng 602nd Infantry 
Brigade sa Carmen, North 
Cotabato. Galing sa tra- 
baho ang mga Morong 
sibilyan nang paputu- 
kan sila sa tapat 
ng hedkwarters 
ng militar sa Ba- 
rangay Pobla- 
cion, Carmen. 

Agad na na- 
patay si Lary 
Tontongan, 
isang residente 
ng Barangay Ki- 
bayao ng natu- 
rang 
bayan. Nawawala hanggang sa nga- 
yon ang tatlo pa niyang kasamang 
manggagawa. 

Setyembre 26. Nasugatan ang 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2008 


pitong sibilyan, kabilang ang apat 
na bata, nang magsagupaan ang 
mga pwersa ng Philippine Army at 
mga gerilyang Moro sa Barangay 
Balanaken, Datu Piang, Maguinda- 
nao. 
Kinilala ng Mindanao Tulong 
Bakwit, isang non-government or- 
ganization (NGO) ang mga biktima 
na sina Merpat Mohammad, 9: Ab- 
dullah Mohammad, 6: Datumanong 
Taculanga, 3: Mohaquira Montano, 
8: Waras, 25: Norex Taculanga, 32: 
at Mustapha Kalusiang, 36. Nasa 
loob sila ng silid-aralan ng Datu 
Gumbay Elementary School sa Ba- 
rangay Balanaken nang tamaan ng 
mga balang galing sa pusisyon ng 
mga sundalo. Ang paaralang pam- 
publikong ito ay 
ginawang pansa- 
mantalang sen- 
tro ng ebakwas- 
yon. 
Setyembre 
23. Pinagna- 
kawan ng mga 
sundalo ng AFP 
ang ilang mos- 
ke sa Piagapo, 
Lanao del Sur 
at sa mga ba- 
yan ng Poo- 
na Piagapo 
at Munai sa 
Lanao del 
Norte. Kabi- 
lang sa mga ba- 
gay na tinangay ng mga sundalo 
ang mga carpet, prayer mat at 
sound system. 
Anim na moske rin sa prubinsya 


ng Maguindanao ang nawasak ma- 
tapos ang tuluy-tuloy na panga- 
nganyon at pambobomba ng AFP 
noong huling linggo ng Agosto. 

Setyembre 21. Buong magha- 

pong kinanyon ng 105 mm howitzer 
ang Barangay Tanglaw at Nunu- 
ngan sa Poona Piagapo, Lanao del 
Norte. Di bababa sa 200 bala ng 
howitzer ang bumagsak sa dala- 
wang barangay. Mariing binatikos 
ng mga residente rito ang AFP da- 
hil sinimulan ang panganganyon 
matapos silang sabihan ng mga 
sundalo na ligtas na silang maka- 
kauwi sa kani-kanilang mga taha- 
nan. 
Setyembre 20. Ilang magsasa- 
ka na nakatira sa hangganan ng 
Barangay Matungao at Linamon sa 
Lanao del Norte ang pinagpapatay 
ng mga elemento ng AFP at ng ar- 
madong grupong “Shepherd,” ayon 
sa Luwaran, ang website ng MILF. 

Setyembre 19. Isang magsasa- 
kang Moro ang pinaslang at isa pa 
ang nawawala at pinangangamba- 
hang pinatay na rin ng mga sunda- 
lo. Ang namatay na magsasaka ay 
si Yaser Markakim habang ang na- 
wawala ay si Abdullah Gindo, pare- 
hong mga residente ng Talao, Pia- 
gapo, Lanao del Sur. 

Ayon sa mga tagabaryo, basta 
na lamang namamaril ang mga nag- 
ooperasyong sundalo ng AFP ng 
mga natityempuhan nilang sibi- 
lyan, kabilang ang mga magsasa- 
kang umaasikaso sa kanilang mga 
maisan. 

Setyembre 9. Isang sibilyan 
ang napatay nang maghulog ng 
anim na bomba ang isang OV-10 
bomber ng Philippine Air Force sa 
Pagatin, Saudi Ampatuan, Maguin- 
danao. Isa rin sa mga bomba ang 
bumagsak malapit sa evacuation 
center. m 


13 


BALITA 


DI bababa sa 39 na sundalo ang 
napatay sa mga sagupaan ng AFP 
at Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
sa mga prubinsya ng Surigao del 
Sur at Davao Oriental mula Se- 
tyembre hanggang unang linggo 
ng Oktubre. 

Ayon kay Roel Agustin IT, ta- 
gapagsalita ng BHB sa Southern 
Mindanao, sinalakay ng laking- 
brigadang pwersa ng AFP at PNP 
na kinabibilangan ng 36th IB, 
Division Reconnaissance Com- 


Halos 40 sundalo, napatay sa pakikipagsagupaan sa BHB sa 


pany, 67th IB, Scout Rangers 
Company at PNP 1105th Provin- 
cial Mobile Force ang saklaw ng 
Front 20 Operations Command ng 
BHB sa naturang mga prubinsya. 
Naging target ang mga elemento 
ng kaaway ng sunud-sunod na 
mga taktikal na opensiba ng mga 
Pulang mandirigma sa ilalim ng 
Conrado Heredia Command. 
Pinabulaanan ni Agustin ang 
ipinangangalandakan ni Maj. Ar- 
mand Rico, tagapagsalita ng AFP 


danao 


Eastern Mindanao Command, na 
nagtamo ng maraming kaswalti 
ang BHB. Aniya, isang mandirig- 
ma lamang ng BHB ang namartir 
sa naganap na mga labanan. 

Samantala, isang elemento ng 
CAFGU at dalawang sundalo ng 
Philippine Army ang namatay 
nang makipagsagupaan ang isang 
yunit ng 79th IB sa mga Pulang 
mandirigma sa Barangay Buena- 
vista, Sta. Catalina, Negros Orien- 
ral nitong Oktubre 5. 


Ika-36 anibersaryo ng batas militar, ginunita 


ISANG programa ang inilunsad ng BAYAN, Karapatan at iba pang progre- 
sibong organisasyon noong umaga ng Setyembre 20 bilang paggunita sa 
ika-36 na anibersaryo ng pagpataw ng batas militar ng diktador na si Fer- 
dinand Marcos. Binatikos nila ang nagpapatuloy na mga paglabag sa ka- 
rapatang-tao, korapsyon at maling pamamalakad ng gubyerno. Ipinana- 
wagan din ng mga raliyista ang pagpapalaya sa mga detenidong puliti- 
kal. Sa 218 detenidong pulitikal na nakakulong ngayon sa iba't ibang pi- 
itan sa bansa, 198 dito o mahigit 90% ay nabilanggo mula nang umupo 


sa poder si Arroyo noong 2001. 
Bilang bahagi ng paggunita, 
isinagawa ang isang isang art exhi- 
bit sa Bantayog ng mga Bayani 
Foundation sa Quezon City kung 
saan itinampok ang mga obra ng 
mga martir at nabubuhay pang ak- 
tibista. Nag-alay din ng mga tula, 
awitin at ritwal na mga sayaw para 
sa mga biktima ng batas militar na 
itinuturing na bayani ng mamama- 
yang Pilipino. 
Ginunita rin sa 
iba't ibang syudad 
ang isa sa pinaka- 
madidilim na 
bahagi ng ka- 
saysayan ng 
bansa. 
Isang po- 


rum ang idinaos sa Baguio City. Sa 
Laguna, isinalaysay ng “Tagaytay 
5” at ni Pastor Berlin Guerrero ang 
kanilang naranasang pagpapahirap 
sa kamay ng kaaway. Sina Guerrero 
at ang “Tagaytay 5” (Aris Sarmien- 
to, Axel Pinpin, Riel Custodio, En- 
rico Ybañez at Michael Masayes) ay 
mga bilanggong pulitikal na pina- 
kawalan kamakailan ma- 
tapos ibasura ng korte 
ang mga kasong isinam- 
pa laban sa kanila dahil 
sa kawalan ng batayan. 
Nagkaroon din ng 
pagtitipon sa Lucena 
City at Angeles City. 


Isang marker ang pinasinayaan 
noong Setyembre 21 sa mismong 
lugar sa Cabanbanan, Oton, Iloilo 
kung saan dinukot ng mga pinag- 
hihinalaang sundalo sina Ma. Luisa 
Posa-Dominado, tagapagsalita ng 
SELDA-Panay, at Nilo Arado, taga- 
pangulo ng BAYAN-Panay noong 
nakaraang taon. Kinahapunan ay 
nagdaos ng martsa-rali sa Iloilo 
City ang iba't ibang progresibong 
organisasyon. 

Dalawang magkasunod na araw 
namang ginunita sa Negros ang 
batas militar at ang Escalante Mas- 
sacre sa mga syudad ng Bacolod, 
Escalante at Guihulngan. Maaala- 
lang 20 ang napatay at maraming 
iba pa ang nasugatan nang pagba- 
barilin ng mga pulis ang mga rali- 
yista sa harap ng munisipyo ng 
Escalante, Negros Occidental no- 
ong Setyembre 22, 1985. 

Sa Tacloban City, nagtipon sa 
isang rali sa harapan ng Santo Ni- 
ño Shrine ang mga kasapi ng BA- 
YAN, Gabriela at KMP mula sa Sa- 
mar, Northern Samar, Biliran at 
Leyte. Ang Santo Niño Shrine ay 
isa sa mga malapalasyong ba- 
hay ni Imelda Romual- 
dez Marcos, byuda ni 


Ferdinand Marcos. 


14 


ANG BAYAN Oktubre 7, 2008 


Pahayagan ng Partido Komunis 


A ING Pinapatnubayan ng Marxismo- 
Be 


ismo-Maoismo 


Taon XXXIX Big. 19 
Oktubre 7, 2008 
www. philippinerevolution.net 


AYAN 


Rebolusyonaryong 
pakikibaka, tugon sa krisis 
sa kapitalismo 


IE kahirapan at pagdarahop ng mamamayan ang idinudulot ng kinasa- 


sadlakang resesyon ng pandaigdigang sistemang kapitalista. Unang tinatama- 

an ngayon ng mga dagok ng krisis ang mga manggagawa at iba pang mama- 
mayang Amerikano--laluna ang milyun-milyon at dumaraming walang trabaho at 
baon sa utang. Mas matitindi pang dagok ang idinudulot ng krisis sa mamama- 
yan ng nakararaming naghihirap na bansa sa daigdig. 


Niyanig nitong nakaraang 
buwan ang sistemang pampinan- 
sya sa US ng pagbagsak ng pina- 
kamalalaking kumpanya sa pi- 
nansya sa bansa. Sinundan ito 

ng pagguho ng marami pang 
malalaking kumpanya sa pinan- 
sya sa Europe at Asia. 

Ang kinalulubugan nga- 
yong krisis ng US ang siya 
nang pinakamatindi sa loob 
ng nakaraang 80 taon. Tina- 
tayang tuluyan itong tutu- 
ngo sa depresyon pagsapit 
ng 2009. Sa paglala ng kasaluku- 
yang krisis sa pinakasentro ng pan- 
daigdigang kapitalismo ay tiyak na 
hihilahin nito ang buong pandaig- 
digang sistemang kapitalista. 

Umaabot na sa trilyong dolyar 
ang iniluluwal ng US at iba pang 
kapitalistang bansa upang isalba 


Papatinding krisis ng 
Mga tampok sa kapitalismo. 


isyung ito... panina 2 | sa Albay 


Rebolusyonaryong 
klinikang bayan 


ang mga nagbabagsakang kumpanya sa 
pinansya at pigilan ang paglala pa ng kri- 
sis. Pero nagbunsod lamang ito ng pani- 
bagong mga pagbagsak ng mga pamilihan 
sa pinansya, lalupa't pinatingkad lamang 
nito ang inabot nang lala ng krisis. 

Habang papalala ang krisis, ibayo 
pang mabibigat na dagok ang idudulot ni- 
to sa ilang bilyong manggagawa at iba 
pang masang anakpawis sa daigdig, lalu- 
na sa nakararaming malakolonyal at mala- 
pyudal na bansa. Mahigpit na nakasalalay 
ang mga ekonomya ng mga ito sa US at 
iba pang pangunahing kapitalistang ban- 
sa. Ipinapapasan sa mga ito ang imperya- 
listang krisis na nagbubunga ng ibayong 
pagkawasak ng mga pwersa sa produk- 
syon, malawakang pang-aapi at kahirapan 
sa mamamayan. 

Bunga ng ibayong kahirapan at pag- 
darahop na idinudulot ng krisis sa US at 
buong pandaigdigang sistemang kapita- 


43 bahay ng mga Moro, 
sinunog ng militar 


PAHINA 8 PAHINA 13 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


a) Sa print dialog, i-check ang Print as image 

b) Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
k) I-click ang Properties 

d) I-click ang Advanced 

e) Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


